















GN DY SSSNSNSSSSOYSGSNSSNSSSESES 
| GYD 
| MARWNAD 


ER COFFADWRIAETH AM Y DIWEDDAR 


LERPWL, 





YU 


Y o GWEINIDOG YR EFENGYL GYDA'R TREFNYDDION CALFINAIDD, ^ 


cv 





YR HWN 


br 
bn LE A Y 





a derbyniad mawr. 


GAN GYFAILL GALARUS. 





“ 
a“ 


(a 7x 


Sk 





Cy 
“y 


AF 


YF 


^s 


“ Coffadwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig.” 
Solomon. 


BANGOR: 
ARGRAFFWYD GAN J. MENIUS JON ES. 











Sy 





A y, 
Ss 


Pris Un Geiniog. 





MARWNAD. 


Ary Dôn—“ DINIWEIDRWYDD.” 


1 AE cerbydau ingol angeu 
Trwy ororau daear lawr; 


Cludo mae y teulu dedwydd, 
Nawr o wlad y cystudd mawr, 
A fu yma yn cyhoeddi 
Yr efengyl fwyngu faith, 
A^u dybenion penaf ydoedd 
Denu miloedd at y gwaith. 


2 Y mae galar yn gorlenwi 
Yr eglwysi yn ddilyth, 
O waith colli eu hatlirawon 
Tyner, ffyddlon iawn o'u plith. 
Troi mewn olwyn y mae olwyn, 
Gael y duwiol deulu 'nghyd, 
ON i'r addas lân brîôdas, 
Yn yr urddas Ganaan glyd. 


9 Atynt hwy aeth Hughes o Le'rpwl, 

I'r briodas hynaws hon, 

At ei anwyl Briod Iesu, 
Lle mae'r teulu oll yn llon. 

Darfod wnaeth â dyddiau galar 
Yma ar y ddaear las, 

I gael canmol yn dragwyddol 
Crist am gadwedigol ras. 


4 Yn Adwy'r Clawdd, a Gwrecsam hefyd, 

Mae rhyw dristwch dybryd dwys; 

Ac yn Le'rpwl mae galaru, 
Waith ei gladdu dan y gwys. 

Wyth a deugain o flynyddoedd, 
Cyhoeddodd wir Etifedd nef; 

Cymhell pawb a wnaeth yn unfryd, 
At eì ystlys waedlyd Ef. 


5 Oolled fawr i'r Methodistiaid 
— Colli gŵr mor ddoeth mewn dysg ; 
Ysgrifenodd amryw lyfrau, 
Fydd gofgolofnau yn eu mysg: 
Och! rhaid ini ddweyd er galar, 
Hughes a aeth i'r ddaear ddu, 
Er mawr dristwch i'r eglwysi 
Ddarfu golli eu Bugail eu. ì 








A Cic 


Nu a O 


9 
* 


6 Dyma'r newydd aeth trwy'r gwledydd, 


Wnai'r eglwysydd oll yn syn; 
Llwythau Israel sydd yn gofyn, 
O! ai gwir yw'r newydd hyn— 


Fod y Parch. John Hughes o Le'rpwl 


Wedi myn'd i rych y rhaw, 
Oedd mor ddoniol a defnyddiol, 
Doeth a siriol ar bob llaw ? 


7 Tad cariadus oedd a gweddus, 

. Gwas llafnrus yn eì ocs«. â 
Gwnaeth ddadguddio rhyfeddodau, 
Mawr rinweddau angeu loes : 
Gŵr mewn parch a gŵr o enw, 

Hardd a gloew yn ei ddydd; 
Hughes o Le'rpwl a fu farwy 
Mawr y galar heddyw gydd! 


8 Methu wnaeth yr holl feddygon, 
A'r cynghorion roisant hwy, 
A holl nerth eu physigwriaeth, 
I gael meddyginiaeth mwy : 
Gwel'd naturiaeth yn llewygu, 
Pawb yn methu neu Ho dim ; 
Darfod byw, O! wele marŵ” 
^N Mod i'w alw yn ei rym. 


9 Oolled fawr i Gymru gladdu 


Hughes be'rpwl Twyseu” wn euMiol 


Nawr adgofia plant diwygiad 
Am ddylanwad mawr ei ddawn : 
Sŵn llifeiriant ffrwd ei ddoniau 
Dystawodd oll yn rhydiau'r glyn, 
Heddyw mae mor fud ag ereill ! 
Cymhell neb o'r bedd ni fyn. 


10 Hughes a gafodd ei gystuddio 

Gan afiechyd amser maith ; 

Yn Abergele, angeu creulon 
Roddodd derfyn ar ei daith. 

Hr cymaint oedd ei aml rinweddau, 
Pan ddaeth angeu yn ei ryin, 

Fe roes derfyn ar ei yrfa, 
Gyda'i fwa laddfa lym. 


ii Ca'dd y Parch. John Hughes ei alw, 


Er mor loew yn eile; 
Aeth drwy'r tonau a'r dyfnderau, 
I drigfanau nawdd y ne' ; 
Heddyw'n rhoddi mawl diderfyn, 
Na raid ofni gelyn mwy, 
Gyda'r nefol dorf freninol, 
Byth o gyraedd marwol glwy”. 


12 Un nodedig oedd a didwyll, 
_. Megys canwyll yn ei ddydd, 
Neu ryw heulwen wiwlwys eirian, 
Yn ei drigfa colled sydd; 


ur nt in ryg if MO — 


——_ 








1 
4 


Mewn sirioldeb y gweddidi, 
A chynghorai ar ei wôn, 

Ac mewn sobrwydd y ceryddai 
Bawb ddirmygai'r blawd a^r hen. 


18 Gŵr a'r blodau braf a*r perlau 
A thelynau nawad y Ne 
Gŵr yn byw yn mysz y lili, 
Ac yn perarogli'r lle; 
Didwyll laeth y cair oedd ganddo, 


UN GN Wy RO A 3 
Ddaeth bysyt i fy rddiyntu 
h 
'Trwy bob eroesau, ^n ddyfroedd byw. 


14 Yn yr arfâtt gyflawn gwisgwyd, 
“vd ar ei:ben ; 
Hughes a aeth i'r maes yn 'ffyddl. ynu 
Dan fondisbion nefoedd wen. 
Pwy'n gyflymach âr ei fwa, 
o anelâl yn fwy llym: ? 
Pwy â'i wis oedd yma'n loewach ? 
Bodawch bellach wybod. im. 










15 Dyma faeêydd gweinidogaeth 
Parch, Jo&a Hughes trwy'i hirfaith oes, 
A rhodfeydd oì fyfyrdodau, 

A ad AU ddydd a nos, ! 
capodd faith £l pyg doedd, 
Ni Ll ee yn ei ad A GY 
^R holl wasanaeth a gyflawnodd, 

Ac ni flinodd yn ei ddydd. 


siRa MRON Sd yT 


16 Oferimi mwy eì geisio, 

Chwaith na'i wrando ar y llawr ; 
Diangodd at y teulu dedwydd, 

Aeth o fyd y cystudd mawr. 
Ffarwel eì glywed mewn cwrdd misol, 

Chwarterol, na blynyddol mwy ; 
Ehedodd adref at y teulu, 

I gydganu am farwol glwy”. 


17 I'w gladdedigaeth ymgynullodd 
O'r ardaloedd filoedd maith ; | 
Gweinidogion a blaenoriaid 
Y Methodistiaid a'n gruddiau'n llaith ; 
A'i berthynasau yn galaru, 
Wrth ei roddi yn y bedd; 
Hughes'mewn urddas gaiff gyfodi 
Ar ddelw Iesu'n hardd ei wedd. 





18 Ffarwel iddo, aeth i'w deyrnas, 

At John Evans, o'r New Jwn, 

Jones Llanllyfni, John Elias, 
Morgan Howells gyda hyn: 

Heddyw maent yn dorf ddiderfyn, 
Yn clodfori Brenin nen, 

A*u hanthemau'n rhoi'r gogoniant, 
Mawl, a moliant mwy. Amen. 





